Pagsasaling Wika: Agham o Sining? 
Tomboc, Marylaine N. BSHM/TM 1A 


Mga gabay na tanong: 
1. Ano ang pagsasalin? Ano ang mga anyo nito? 

- Mula sa bidyo na aking napanood at napakinggan, tinanong kung ito ay agham o 
sining. Ang pagsasalin bilang agham ay ang proseso ng paglipat ng mga teksto sa agham 
at teknikal na mga teksto mula sa isang wika tungo sa isa pang wika. Samantala, ang 
pagsasalin bilang sining, ay ang proseso ng paglilipat ng kahulugan ng mga akda sa 
panitikan. Layunin nito ang pagbibigay ng access sa mga akdang ito sa mga mambabasa 
mula sa iba't ibang kultura at wika. Magkaiba ang sinasabi nina Nida at Savory, ngunit 
may 1isa lang ang ibig hangarin kung saan mo gagamitin ang pagsasaling wika. Narito 
ang mga anyo na gabay sa pagsasalin. 

ito ang pinakasimple at pinaka direktang paraan ng pagsasalin 


Direktang pagsasalin | kung saan binibigkas ng salin ang mga salita at mga ideya sa 
orihinal na wika. 


ito ay ang pagsasalin ng isang akda na may pagbabago sa 
konteksto, kultura, o karanasan ng mga mambabasa o 
Adaptasyon manonood. Ito ay karaniwang ginagawa sa mga akdang 
literatura na may mga kultural na reference na hindi maaaring 
madaling maintindihan ng mga mambabasa ng ibang kultura. 


ito ay ang pagsasalin ng isang akda na may layunin na bigyan 


ng panibagong interpretasyon o kahulugan. Ito ay ginagawa 
upang maipakita ang ibang pananaw o interpretasyon ng 
isang akda. 


Interpretasyon 


ito ay ang pagsasalin ng isang akda na mayroong layunin na 
magbigay ng mas malayang pagkakaintindi sa orihinal na 
teksto, kung saan binibigyang diin ang ibang mga aspeto ng 
teksto na maaaring hindi naiintindihan sa orihinal na wika. 


Free translation 


ito ay ang paglilipat ng isang salin sa isang wika patungo sa 
Back translation orihinal na wika upang masiguro na naipapahayag nito ang 
tunay na kahulugan ng orihinal na teksto. 


Ang mga ito ay ilan lamang sa mga anyo ng pagsasalin sa sining at agham, at maaaring mayroon 
pang iba pang mga uri ng pagsasalin na ginagamit depende sa layunin ng pagsasalin at ang uri ng 
teksto na isinasalin. 


2. Ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin? 

- Ang katangian na dapat taglayin ng isang tagapagsalin ay iba't ibang layunin, 
tulad ng pagpapalawig ng pag-unawa sa kultura at panitikan ng ibang bansa, 
pagpapalaganap ng kaalaman at teknolohiya, at pagbibigay ng karagdagang mga 
pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan ng ideya sa mga tao. Upang 
maipamalas ang mahusay na pagsasalin, ang isang tagapagsalin ay dapat taglayin ang 
mga sumusunod na katangian: maalam sa dalawang wika, maingat at detalyado, maalam 
sa kultura, maingat sa pananatili ng tono at istilo, at maalam sa teknikal na bokabularyo. 
Sa pangkalahatan, ang isang mahusay na tagapagsalin ay dapat na maalam sa wika, 
kultura, at konteksto ng orihinal na teksto at maingat na naipapasa ang mensahe nito sa 
salin ng tama at wasto. 


3. Mayroon bang mga gabay na sinusunod sa pagsasalin. Paano ang proseso ng pagsasalin? 
- Oo, mayroong mga gabay na sinusunod sa pagsasalin upang matiyak na 
maipapasa ng maayos ang mensahe ng orihinal na teksto. Ang mga ito ay maaaring 
tumutukoy sa mga panuntunan sa pagpili ng mga salita, paglikha ng tamang tono at 
estilo, at pagtitiyak na naipapasa ng maayos ang kahulugan ng teksto. 
Ang proseso ng pagsasalin ay maaaring batay sa mga sumusunod na hakbang: 


Pag-unawa sa orihinal na teksto: Kailangan unahin ng tagapagsalin na maunawaan ang 
orihinal na teksto upang malaman ang kahulugan at layunin nito. 

Pagpili ng mga salita: Ang tagapagsalin ay dapat mamili ng mga salitang magpapakita ng 
tamang kahulugan at tono ng orihinal na teksto sa wikang isasalin. 

Pagsasalin ng mga pangungusap: Dapat isaalang-alang ng tagapagsalin ang gramatika, 
pananaw, at istilo ng orihinal na teksto habang isinasalin ang mga pangungusap. 

Pagsasaayos ng teksto: Kailangan isaayos ng tagapagsalin ang mga salita, pangungusap, at 
parirala upang magkakatugma at pagkakabuo ng isang malinaw na mensahe. 

Pag-review: Dapat suriin ng tagapagsalin ang salin upang matiyak na tama ang pagkakaintindi 
ng orihinal na teksto at naipasa ng maayos ang mensahe nito sa wikang isasalin. 


Ang pagsasalin ay isang mahalagang gawain na nag-aangkin ng tamang kaalaman sa dalawang 
wika at kultura upang maipasa nang maayos ang mensahe ng orihinal na teksto sa wikang 
isasalin. Sinabi din sa bidyo na hindi biro ang gawain ng isang pagsasalin dahil maari siyang 
criticize kung ito ay napatunayan na nagkasala sa pagsasalin. 


4. Mahalaga ba ang pagsasalin sa atin bilang Filipino? Patunayan. 

- Oo, mahalaga ang pagsasalin sa atin bilang Filipino dahil ito ang 
nagbibigay-daan upang maipasa nang maayos ang mga kaalaman at kultura mula sa iba't 
ibang wika at kultura. May mga panahon na hindi lahat ay nakakapagsalita o 
nakakaintindi ng iisang wika, at ang pagsasalin ay nagbibigay ng oportunidad upang 
maihatid ang mensahe sa mas maraming tao sa iba't ibang lugar at kultura. Halimbawa, sa 
larangan ng panitikan, ang pagsasalin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabasa 
na makapagbasa ng mga akda mula sa ibang bansa, at sa larangan ng negosyo, ang 
pagsasalin ay nakatutulong sa pagpapalawig ng mga kompanya sa ibang bansa. 

Bilang isang bansa na may malawak na kaalaman at kultura, mahalaga para sa atin na 
maipasa ang ating mga kaalaman at kultura sa iba't ibang wika at kultura upang mas 
maraming tao ang makakatanggap at maunawaan ang kahalagahan nito. Sa ganitong 
paraan, nagiging mas malawak ang ating kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang uri ng 
kultura at tradisyon, at nagiging daan ito upang magkaroon ng mas malawak na 


perspektiba at pag-unawa sa mundo. Sa ganitong paraan, makakatulong din ang 
pagsasalin sa pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan at pakikipag-ugnayan sa ibang 
bansa at kultura. 


5. Sa paanong paraan nakakatulong ang pagsasalin sa pagpapalawak ng bokabularyo? 

- Ang pagsasalin ay nakakatulong sa pagpapalawak ng bokabularyo sa 
pamamagitan ng pagpapalitan ng mga salita at konsepto mula sa isang wika patungo sa 
ibang wika. Sa paggawa nito, naipapakita ang mga kaibahan at pagkakatulad ng mga 
wika, at nabibigyan ng oportunidad ang mga tagapagsalin na maghanap ng mga bagong 
salita at kahulugan na magiging kapaki-pakinabang sa pagpapalawak ng bokabularyo. 

Sa pagpapalawak ng bokabularyo, hindi lamang nagiging mas malawak ang ating kaalaman sa 
iba't ibang wika, kundi nagiging daan rin ito upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa 
mga salita at kahulugan sa bawat wika. Sa ganitong paraan, nagiging mas maraming salita at 
kahulugan ang ginagamit sa komunikasyon, at magiging mas epektibo ang pagpapahayag ng 
mga ideya at mensahe. Bukod pa rito, sa pagpapalawak ng bokabularyo, nabibigyan din ng 
oportunidad ang mga wika na mag-evolve at magkaroon ng mga bagong salita at kahulugan. Sa 
ganitong paraan, nagiging buhay at dinamiko ang bawat wika, at nagiging mas 
kapaki-pakinabang ito sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. 

Kaya't mahalaga ang papel ng pagsasalin sa pagpapalawak ng bokabularyo at pag-unawa sa mga 
wika at kultura ng ibang bansa, dahil nagiging daan ito upang magkaroon ng mas malawak na 
pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa mga kaibahan at pagkakatulad ng bawat wika at kultura. 


6. Saan maaaring nakapokus ang pagsasalin? 

- Tulad ng sinabi sa bidyong napanood at napakinggan, Ang pagsasalin ay 
maaaring nakatuon sa iba't ibang aspekto ng wika at kultura, tulad ng pagsasalin ng 
teksto, teknikal na dokumento, patnubay sa turista, medikal na dokumento, at pelikula at 
telebisyon. Sa pangkalahatan, ang layunin ng pagsasalin ay maghatid ng impormasyon, 
magbigay ng kahulugan at pag-unawa, at magtaguyod ng pagkakaunawaan at respeto sa 
bawat kultura. Isang magandang epekto nito ay ang pagpapalawak ng bokabularyo sa 
isang wika dahil sa pagpapalitan ng mga salita at kahulugan ng mga teksto mula sa iba't 
ibang wika. 


7. Ilahad ang mga dapat na isaalang-alang sa pagsasalin. 

- Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasalin ng isang teksto: konteksto, 
mungkahi ng may-akda, layunin ng pagsasalin, wika at kultura ng dalawang wika, estilo 
ng pagsulat, at tamang pananaw. Ang konteksto ng teksto ay mahalaga upang 
maintindihan kung paano dapat isalin ang mga salita at kahulugan nito sa tamang paraan. 
Kapag may-akda ng teksto ay mayroong mungkahi o rekomendasyon sa pagsasalin, 
mahalagang isaalang-alang ito. Dapat din malinaw ang layunin ng pagsasalin, tulad ng 
paghatid ng impormasyon, pagbibigay ng kahulugan, at pagtataguyod ng 
pagkakaunawaan at respeto sa bawat kultura. Sa pagsasalin, mahalagang isaalang-alang 
ang wika at kultura ng dalawang wika upang maisalin ng maayos ang kahulugan at diwa 
ng mga salita. Ang estilo ng pagsulat ay isa pang bagay na dapat isaalang-alang sa 
pagsasalin, dahil ito ay makakatulong sa pagpili ng tamang bokabularyo at tono ng 
pagsasalin. Mahalagang magkaroon din ng tamang pananaw sa pagsasalin, tulad ng 
respeto sa wika at kultura ng teksto at ng pagkakataon na isinalin ito ng maayos upang 
magamit ng iba pang tao. 


